WicipediA 

Casiwbeg 


laith a siaredir yng Ngwlad Pwyl yw Casiwbeg (kaszëbsczi jâzëk, pòmòrsczi jâzëk, kaszëbskò-sìowinskô 
mòwa). Mae'n perthyn i'r ieithoedd Lechtaidd , is-grŵp o'r ieithoedd Slafonaidd . Yng nghyfrifiad Gwlad 
Pwyl yn 2011, datganodd 106,000 o bobl eu bod yn siarad yr iaith gartref yn bennaf^^^ . Mae pawb sy'n 
siarad Casiwbeg yn siarad Pwyleg hefyd. Mae nifer o ysgol yn dysgu drwy gyfrwng yr iaith ac mae'n iaith 
swyddogol at ddibenion gweinyddu lleol yn Gmina Sierahowice , Gmina Linia a Gmina Parchowo yn 
Nhalaith Pomerania . 

Cyfeirnodau 

1. L.G. (2012-07-26). "GUS podaje: ponad 100 tys. osób mówi po kaszubsku" (http://www.kaszub 
i.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/169) . Kaszubi.pl. Cyrchwyd 2012-08-01. 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Casiwbeg&action=edit) . 


^^^Eginyn erthygl sydd uchod am Wlad Pwyl. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 
org/w/index.php?title=Casiwbeg&action=edit) . 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Casiwbeg&oldid=7884147" 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 5 Ebrìll 2019, am 05:01. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatlye Commons Attribution-ShareAliRe ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






















